CrXl^  - A.  d 


S.  TV^orcsA.^ 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 
LIBRARY 


Class  Book 

Heyne  Library  1909 


Volume 


My  09^10M 


uILSBAKKA-LJOÐ 


K VÆÐI 

EPTIB 

STEINGR.  THORSTEINSSON 


REYKJAVÍK  1877 

PRENTSMIÐJA  „ÍSAFOLDAR“ 

SlGM.  Gudmundsson 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2017  with  funding  from 

University  of  lllinois  Urbana-Champaign  Alternates 


https://archive.org/details/gilsbakkaljokviOOthor 


n g'læsta  fjallsýn  geðjast  mér 
rá  Gilshakkamim  háa, 
ar  héraðs-bygðin  hagsæl  þver 
ið  hrjóstur-óbygð  gTáa. 
vestri  brosir  bygðin  öll 
g blómleg  IlvítdrsíSa, 
austri  jöklar  orpnir  mjöll 
’ér  ögra  fram  til  hliða. 

ar  Eiríks-j ökull  ógna-hár 
’eð  ís  og  helblá  klungur 
g La/ugöjökull  gegnt  við  g'ljá’r 
eð  glæjar  fannabungur. 

11  bjart  er  Ok  í suðri’  að  sjá 
eð  silfurbreðann  skæra, 
ar  sofa  ský,  er  skuggum  slá 
skafl  og  sig  ei  hræra. 


4 


Við  hnúfur  jökla  i austunltt 
Eg-  efst  se  S/nííijni  reig-jast, 

Og  llafrafclliS  heiðishlátt 
Að  hnúkum  Gciflauds  teygjast. 

Sem  haf  er  þaðan  hraunvícld  %rk, 

En  hýrt  á neðra  sviði 
í dalnum  grær  þar  Eden  á 
Af  anganbirkis  viði. 

Nú  lækkar  sól  og  himinhöll 
Af  heiðgulls  roðnar  móðu 
Og  Ijósálfarnir  leika  um  íjöll 
Við  landvættina  góðu. 
þ>á  uni  jeg  mér  efst  við  gil, 
í einverunni  falinn, 

Við  svalan  blæ  og  sælan  yl 
Og  sjónum  renni  um  dalinn. 

Hér  streymir  úrsvöl,  undurtær 
Að  ofan  jökul-kylja, 

En  neðan  ilmsæll  birkiblær 
Úr  brekkum  skógargilja, 

Og  mætast  svo  á miðri  leið, 

Hið  mjúka  blandast  striðu, 

Sem  manndóms-hreystin  minnist  hei 
Við  meyjar  hreina  blíðu. 


5 


g hér  eg  finn  þig,  fósturjörð! 
íeð  fjölbreyttasta  lyndi, 
íeð  brosin  Ijúf,  með  hótin  hörð, 
íeð  hátign,  strangleik,  yndi, 

;ið  efra  helfríð,  hrikavæn, 
ú hreifir  vetrar  kífi, 
ín  neðra  sólblíð,  sumargræn, 

'ú  svellur  öll  af  lífi. 

iú  himinn  alskær!  öldnu  fjöll! 

''ið  yðar  tign  er  blandin 
fin  minnisríka  sagan  snjöll 
)g  sviphreinn  fornlífs-andinn. 

'rá  fannajöklum  fram  að  sæ 
)g  fljótsins  breiðum  ósi, 
lann  helgar  yður  heiðum  blæ 
*Lf  horfins  tíma  Ijósi. 

ig  kominn  er  á Hermwids-hól 
)g  hlýrans  fræga  minnist, 
iú  grund  er  fræg,  sem  Gtinnlaiig  ól, 
^ó  gröf  hans  hvergi  finnist. 

5VO  svipstór  fold  hóf  svein  á legg, 

Ir  Sjafnar-draumnum  trúði, 
iem  fastast  hjó  með  hneitis  egg 
Og  hörpu  snjallast  knúði. 


\^ið  (lýrðar-veðri  dillar  í^latt 
í díilnum  fu^la  skari, 
l^eir  kalUi  mi^,  að  héðan  hratt 
IJr  hlíð  eg*  ofiin  fari. 

hverf  epf  inn  í sk()^'hraun  skj(')tt, 
þar  skemtile^  er  g-an^an, 

ATeð  sumarfrið  sælui^nótt 
Af  sætri  viðarang-an. 

]>ar  leikur  hvíta  hjarðféð  kátt 
\^ið  hagans  gróðursældir, 

Og-  breiðir  lækir  brunii  dátt 
Um  blómgrund,  klappir,  dældir, 

Og  mörg  ein  birkihríslan  há 
A hraunborg  þaktri  mosa, 

Og  grænna  bakka  gullblóm  smá, 
t gljá-straum  spegluð  brosa. 

Unz  straumur  hrynur  stríðum  nið 
Af  stall  með  fossfalls  hviðu, 
þ>ar  bjarktré  standa  á hvora  hlið 
Og  hallast  fram  á iðu ; 

Hvort  öðru  mót  þar  yíir  flaum 
Aleð  örmum  seilist  þöndum, 

Sem  þau,  er  yíir  örlögsstraum 
1 elsku  takast  höndiim. 


7 


þey!  þey  ! jeg  heyri  harðan  g'ný, 

Sem  hrynji  skriða  um  grundir, 

Að  hraunsnös  yztu  hratt  eg  sný, 
jþar  hyldjúps  flug-  er  undir. 

ISjá ! Ilvíid  fram  í fossi  brýzt 
jíJr  íjalla  gljúfrum  þröngum 
,pg  blágræn,  hvítfreydd  hart  fram  knýst 
- heljarkletta  göngum. 

Dg  stríðan  svo  í stokki  fram 
-lún  strauminn  lætur  sjóða, 
iJnz  neðra  þétt  við  hlíð  og  hvamm 
j flún  hæg-ir  fallið  óða. 
par  hinumegin  Ildlsa-svcii 
deð  hlíðar  skógi  grónar 
i )g  friðarspaka  féð  á beit 
[£r  fegurst  yndi  sjónar. 

I in  hér  úr  efsta  hrauni 
)ér  hellir  undan  bjarg'i 
dtt  bergvatns  haf,  í lœkjum  leyst 
Jr  læðing*,  undan  fargi. 

Jr  hvanna-  og*  birkis  bratthlíð  ótt 
•ér  bunulækir  hossa 
)g  niðri  Hvífdr  hyldjúp  mjótt 
^eir  himintærir  fossa. 


8 

Nú  Síd'ii’-fjalli  S()l  er  nær 
Og  sælan  skógar  blóma 
Ilún  efst  á hraunbrún  allan  slær 
Með  angurblíðum  Ijóma. 

O,  seg-  mér,  eygló!  ef  þú  sást 
Hinn  unga  Giiiudaug  fyrrum 
í þessum  hlíðum,  hrifinn  ást, 

A heiðum  aptni  kyrrum. 

Hér  sástu  víst  um  síðkvöld  hann, 
J>ann  svein  með  augum  dökkum, 
Með  Hvítá  sjónin  hvarfla  vann 
Og  hennar  grænu  bökkum. 

Svo  langt  sem  kristals-lykkja^  fljót 
vSig  liðar  út  um  vengi, 

Hann  horfði  vestur-hæðum  mót 
Og  horfði  fast  og  lengi. 

þ>ví  þar  sem  myrkblár  múlinn  fjærst 
wSést  mæna  neðar  völlum, 

Að  baki  hans  sat  brúður  kærst, 
wSem  bar  af  fljóðum  öllum, 

J>að  haukfránt,  gullhært  vífið  vænt 
Með  Valkyrjunnar  enni, 

J>ví  var  svo  opt  í vestrið  mænt 
pav  vissi  skáld  af  henni. 


í) 


Um  Hclgii  fogru  fagurt  söng 
'Hver  fugl  í þessum  runnum, 

Um  hana  voru  Ijóðin  löng 
Frá  lækja  silfur-munnum, 

Og  opt  með  blíðróm  blandinn  sorg 
í blágeim  álftir  kváðu 
Um  systursvaninn  bjarta  á Borg 
Og  boð  frá  honum  tjáðu. 

Sn  seinna  skáld  hér  sástu  i þraut, 
0,  sól!  og  burt  var  prýðin, 
þá  Skáld-Hrafn  fljóðið  fagra  hlaut 
clve  fölnuð  sýndist  hlíðin, 
því  Ornistunga  við  hrygðar  hag 
þá  heyrði  fugla  snjalla 
Og  sá  ei  framar  sælan  dag 
Jnd  salnum  dimmra  ijalla. 

ástar  hrygð  og  heiptar  móð 
Vax  halur  einn  á gangi, 

þegar  stóð  hann  fram  við  flóð 
Jnd  fögrum  hlíðar-vangi, 

^á  var  sem  ýgldist  elfur  dimm 
)g  úði  af  banafylgjum, 

'rá  djúpi  náhljóð  drundu  grimm 
)g  dreyri  flaut  á bylgjum. 


10 


]^aö  dísir  gretu,  að  í^umar  þeir, 

\ir  glóðu  af  hreysti’  og  óði, 
vSem  ungir  fjalla-ernir  tveir 
1 eigin  hjuggust  blóði. 

Svo  grimmlegt  stríð  hlauzt  örnum  af 
þeim  ítra 

Að  loks  þeir  börðust  handan  haf, 
þar  hvor  varð  annars  bani. 

Og  llelga  lifði,  svanur  sá, 

Yið  sorg  en  enga  gleði, 

Hún  ól  til  GuiDilaugs  aldur-þrá, 
þó  öðrum  fylgdi’  að  beði. 

Með  ástarljós  í augum  blám, 
þá  önd  á vörum  blakti, 

Hún  vinarskikkju  væna  á knjám 
]\Ieð  veikum  höndum  rakti ; 

Unz  drottinn  lifi  bjartrar  brá 
Og  burt  hún  leið  í friði, 

Til  blíðheims  dimmri  foldu  frá, 
þ>ví  fullvel  nú  jeg  tryði, 

Að  andinn  Gunulaugs  einatt  hér, 

A uppheims  geisla  bifi, 

Með  fríðrar  svip  í fangi  sér 
Um  fagran  himin  svifi. 


11 


Hvað  drynur  svo  ? h\'e  dimmum  glaum 
|N'ú  dunar  fljótið  stríða! 

?>að  sviptir  mér  frá  sögudraum 
Og  söngvum  fyrri  tíða, 

Og  trútt  mig  kallar  til  mín  sjálft;, 
trega-rómi  þrungið, 

!dér  finnst  sem  væri  hljóð  til  hálfs 
Jr  hjarta  mínu  sungið, 

>ú  streymir  áfram,  elfar-flóð! 

)em  aldrei  svefnró  fangar, 

)g  syngur  þinnar  æfi  óð 
Im  árþúsundir  langar, 

’ín  dimma  hljóða-dunan  stinn 
i deyfa  vill,  en  herða, 

'g  samróma  við  sönginn  þinn 
ill  sál  mín  einnig  verða. 

n kalda  fljót!  nú  kveð  eg  þig 
m kyrrar  aptanstundir, 
g*  leita  frá  þér  leyndan  stig, 
yr  löngu  sól  gekk  undir. 
ð baki  mér  er  birkihlíð, 
ð baki  hljómar  niður, 

,ann  eyðist  sem  eg  áfram  líð, 
íúlt  er  þögn  og  friður. 


12 


A vesturhimni  ríkir  rótt 
vSá  roðinn  engilfagur, 
vSem  hverfur  ei  þá  heilög  nótt 
Er  heiðbjört  eins  og  dagur, 

En  eystra  niðrá  hrímfjöll  hrein 
Skin  hvítbleikt  tunglið  auða, 

Og  stjarnan  hjá  því  uppi’  er  ein, 
vSem  ástin  blíð  hjá  dauða. 

þ>á  vaknar  löngun  hugans  há, 

In  hreina  og  ódauðlega, 

Að  lyptast  duptsins  fjötrum  frá 
Til  frjálsra  himinvega. 

Ó,  sumarnótt!  svo  heið  og  hljóð 
Sem  hrífur  sálu  mína, 
í þínum  frið  læt  eg  minn  óð 
Með  öðrum  röddum  dvína. 


m 


'41- 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS-URBANA 
839  6 T39G  C001 
Gllsbakka  Ijo  : kvl  / 


3 0112  089025164 


'.■LHíí'-í'-^í  V.'/ 


Wm 


il® 


